AWDL. 


k 


AM Y DIWEDDAR 


DRETH HATL TW MAU, YW 
| AROLYGWR BWEITHFA HAIARN 
PENYDARRAN; 


Mab Timothy Martin, o Mary Grey. Ganwyd ei Dâd yn Cum! 
| Jand,a'i Fam yn Morganwg. Efe oedd yr hynaf o 12 ê bl 
| Cymerwyd ef yn glâf Hydref 29ain, 1804; bu farw Tachw 
| 4ydd, 1854, yn WAEN FARAN, yn 59 Mlwydd Oed. Cladd? 
| (agangladd tua phum mil o ddynion) ar yr 8fed cyfisol. Cai 
| eiddwyni fynu yn Nysgeidiaeth barchus ATHROFA YR WN 
| PONTFAEN, dan arolygiad un Mr. Williams. Bu yn Swyd 
yn y gwaith uchod 46 o flynyddoedd, 14 O'r cyfryw yn 
Arolygwr. Buyn Warcheidwad (Guardian) dros blwyf Mer 
| am 23 o Flynyddoedd... Yn Swyddog i ddychwelyd. Sened 
| (Returning Officer) tua 8 mlynedd. Yr oedd hefyd yn A! 
Crefyddol yn Eglwys Loegr. Dywedodd — FORMAN, M 
Perchenog y Gwaith, yn ei Angladd, “Pe cadwasai ari 
fywyd ef, eu BOD wrth law.” ' o 


| 
| 
| 
| 
| 


O! MARTIN, iesin hynawsaf,—ethryb 
Ben athraw ffyddlonaf, “s 
Mor brydferth drwy nerth ei Naf, 
Oedd ei gerydd hawddgaraf. 


Gŵr enwog o wir rinwedd, 

Gwall iddo syrthio o'i sedd! 

Un mawr ci nôd! Ow! marw wnaeth ; 
Ar ei ol mae mawr alaeth ! 


Pa fodd y cwympodd pen eampwr—Pendarren ? 
BEN hyderus gweithiwr ; 
A phen, a thâd, ffon a thŵr, 
Pen pob sedd, pen pob swyddwr. 





2 


Y pen hwn! am dipyn hunodd,—ei lef 
A'i lafur orphenodd ; 
Aeth i fyw fyth wrth ei fodd, 
I ŵydd IESU ddewisodd. 


Un o wrtaith mawr oedd Martin,—a mawr 
Yn marn y cyffredin ; 
Nid am rwysg,—ond am ei rîn, 
Ddewisol lywydd iesin. 


Nid dialu ydoedd ar dylodion, 

A'u gwylio fel rhyw ddirmyg wehilion ; 
Ond eu gwylio oedd fel brawd o galon, 
Yn iach hollol heb unrhyw ddichellion: 
Mynych esyd mewn achosion—rhyw dâl 
O'r llys i gynal y rhai llesg weinion. 


Iaith arw ni tharawai neb; 

Eto, parod ei ateb, 

O'i emawg, graff resymeg wraidd 
O wir ofal arafaidd. 


Llaw addas oedd er llywyddu—dynion ; 

Nid haner gofalu— 

Mwy ceinwych oedd yn amcanu 

Yn dad addas i'w dedwyddu ; 

Dyna ei honiad tan wenu, 

“ Teilwng i'r gweithwyr eu talu 

Yn llawn werth am drafferthu,—a ehael ran 
“..Dyddan anrhydeddu.” 


Cyfiawnder, llawnder yn llon 
4 Haeddiannawl, rhoes i ddynion: 
E safai yn was hyfawl, 
E fynai o, gyfiawn hawl 
A thegwch perffaith ddigoll 
I eitha” rân gweithwyr oll. 
Nid gadael i frâd godi 
A'i rêg brwnt, rwygo eu bri; 
A nychu yn anochel 
Eu dyddan seirian dda sêl! 





3 


Ei ddiwg reddf ni rodd gred 

I glec, hen arogl hocced 

Ni adodd drais ddyfais ddâ 
Ymosod, er gormesu ; 

Fel hyn, drwy ofal hynod, 
Eiddig Lyw, enillodd glod. 

Ac ar delyn pob dyn da 

Ei swynol enw bêr seinia ; 

Dan wawdio'r âi pob dyn drwg 
I gelu rhag ei olwg. 


Llywydd ífraethlon, craff, a chyson 
Ei arferion ddiwair fwriad; 
Lluniodd fuddiol auraidd reol, . 
A'i ddawn siriol i ddyn siarad. 


Bob dydd, llym beunydd heb ball 
Y deuodd er mwyn dyall 
l)yn a gwaith, anffawd neu gŵyn 
I'w swyddfa fel gwas addfwyn ; 
Fore ddydd arferai ddod 

Yn yr un gunawr hynod, 

Er elw oedd eireol hon, 

Rhag dinystr a rhwyg dynion. 


Fo roes helaeth gryf ddarpariaeth 
I wasanaeth pawb personau, 
Eirf i'r dewrion rwygo'n 'sgyrion 

Hen goluddion y mŵngloddiau. 


Fi amod oedd resymol,— ei eiriau 
Yn araf a grasol; O 
O addaw, ni thynodd 'nol.. 
Air o'i fan penderfynol. 


I wŷr diball y tôr allan,*—teilwng 
Y talodd eu harian, * 
Yn gu a rhwydd, heb'gadw rhan, 
Na beichio mawrna bychan. 


Hyn, sy'n profi ei uchelfri,: 
A'i ddaioni i'r holl ddynion ; 








4 


Dyma fonedd yn ei mawredd, 
Troi i anedd rhestr o weinion. 


Gorsedd gwir fonedd o foes, 
Yw llunio a gwella einiocs. 


Dyn i weinion fel i fawrion 
Oedd,—o'i galon ddiogelodd 
Rhai cyweithas;— a'i gymwynas 
Ewybr, addas i bawb roddodd. 


Hir y deil ein hardaloedd—i gyfarch 
Ei gofus weithredoedd ; 
Rhoes i'r gwan help arianoedd, 
Hoff wr! doeth a pharod oedd. 


Mae yn ein gwlad adeiladau—yn bod 
Saif byth yn golofnau; 
E gaiff o hyd ei goíffhau 
Yn noddwr aml aneddau.* 


Lluniodd ei gall anian 
Hwylus gylch i les y gwan; 
A llwyr y daeth llawer dyn 
Difeth dan do ei fwthyn ; 
Yno'n ben, mewn llawenydd, 
Hynawsed ŵr, nos a dydd, 
Yn dal gwledd â'i deulu glân - 
Yn ei anedd ei hunan. 

Yn byw dan arwydd o barch 
Yn gofus, gan ymgyfarch 
MARTIN am ei rin a roes 

Dŷ anwyl dros Ayd einioes. 


Onid amlwg yw ei deimlad—ceinwych, 
Ac enwog ymddygiad, 
Cymwynaswr, rhoddwr rhad$ $ Heb, lôg. 
O gerwyn fawr ci gariad. a 


h | 
| iA 
UU, Rhoddai Mr. Martin fenthyg arian i bob un o'i hen weithwyr | 
godi tŷ, pa rai a delid yn ol yn fisol. ; 


A. 





5 


Nid o gell dywell y daeth, 

Neu bydew anwybodaeth ; 

Na; cadarn fu ei alluoedd, 

A gŵr tra dysgedig oedd ; 
Gwyddai'r Gymraeg, loewaeg lên, 
Eorth ryw, yn nerth yr awen, 

A maes hoff, lawn rymus aeg, 
Wiw swynawl y Saisonaeg. 


E ddeallodd holl ddulliau, gwiw addas, 
Mewn gwyddiant a chelfau, 
Gwelyau brith y glo brau, 

A manwl drefn y mŵnau. 


Ein gemawl Ben digymysg—iawn ydoedd 
Yn adwaen athronddysg, 
Mesurau, doniau pob dysg, 
A gwreiddiau pob gwir addysg. 


Pen swyddog talentog oedd 

I ofalu am'filoedd 

Gwan frodyr hen Ferthyr fâd, 
Iach odiaeth fel GWARCHEIDWAD.* 


' DYCHWELYDDf clodwych, hylon, —ein haddas 
Seneddol swyddogion ; 
Lles gwlad, o fwriad ei fron, 
Ewybr weithiodd fel Brython. 


Er morio mewn bri a mawredd—mewn llys, 
Man llawn o anrhydedd, 
'A gwenau'r byd ddigonedd,— _ ' 
_ Daeth i byrth adwyth y bedd! 


A llwyr brudd yw llawer bron, 
Ac wylo ar eu calon : 

O achau y LLYW uchod, 

Gwr o'i ddawn pwy geir i ddod ? 


Er mawredd gwychedd y gŵr, 
Dewr ethawl lywodraethwr, 


* Guardian, î Returning Offitbf. 





6 


Gorchymyn i ddyn i dd'od, 

O'i ardal mewn awdurdod ; 

I arall heb ball, byw wedd, 
Fyned ar arch ei fonedd: 

Cryf a gwan, fychan neu fawr, 
Agweddent yr un egwyddawr ; — 
Pawb heb frad, i'w alwadau, 

O fodd oll yn ufuddhau. 


Fr ei ddysg a'i fawredd o, 

A dynion fìloedd dano, 

A'i fyw yn llon o fewn llys, 
Addolai DDUW yn ddilys. 

O'i wraidd, o hyd, taer oedd o 
Ar DDUW i wir weddio. 

Oedd aelod cyhoedd olwg, 

A'i drem yn erbyn y drwg ; 
Dysgybl NER, dwys gwbl ei nôd, 
Yn Eglwys Loegr wiwglod : 

Ei urdd fu yn harddaf fodd, 

Yr Eglwys peraroglodd. 

Rhoes ei serch yn ardderchog 

Ar GRIST yn awyr y grôg : 
Parhaodd, mynodd y mawl, 

A*r ffyniant-anorphenawl. 

Yn uwch ei fraint, mewn iach fro, 
A'i ingoedd oll yn angho”, 

O gyrhaedd poen a gweryd, 

A'i gân bêr mewn amgen byd. 


Gwael o'i ôl, golofn moliant:—ei odiaeth 
Weithredoedd fytholant. ; 
l)a, enw, swydd, a dawn y sant, 
Gan gyfarch ei Gân Gofiant. 


JOHN GARNON, ( Teuan Ferddig.) | 





1 
CAN 4:R IAITH GYMRAEG. 


Tôx.—“ Calon Derwen,” (Heart of Oak.) 


1 RHO'wCH osteg ystyriol i ganmol mewn bri, 
Hen anwyl laith Gomer, wych dyner achu: 
Iaith unffurf ei rheol, iaith swynol ei sain, 
Iaith beraidd, oleuwen, iaith gymhen, iaith gain, 
Iaith gryno fal gardd paradwys*deg, hardd, 
Iaith Cymro dianaf, iaith benaf y bardd ; 
Iaith bery, gwir yw, ar gof dynolryw 
Mewn agwedd gynyddol er dyfais estronol, 
A'i pharabl iachusol, anfarwol, yn fyw: 

Hi gaiff lawer saeth i'w gyru yn gaeth, 
Ond safed pob Cymro, o'i safle na syflo, 
Rhag i neb anrheithio a rheibio ei iaith. 


Cyfoethog ei geiriau, a'i gwreiddiau teg oll, 
Mae ynddynt lawn synwyr, ac ystyr di-goll; 
Ei chynllun sy' burach, a hynach ei thyd, 
Na ieithoedd tylysa Ewropa i gyd; 
Amrywiaeth yn llawn, oll drwyddi a gawn, 
Myfyriwn hi'n drefnus, llwyr dengys ei dawn ; 
Ei geiriau llym, glân, ddisgynant fel tân 

Ar bob dynol deimlad a ddyry wrandawiad; 

“ Try nerth eî dylanwad -4larnad:yn gân: 
Mor swynol a chŵn ei geiriau bobun, 
“Gwna'n llawen galonau, a chwerthin gilfochau, 
A thyn nentydd dagrau dros ruddiau y dyn. 


'9 Iaith agos berthynas, hoff addas yw hi 
I bob cywir galon, hen Frython o fri; 
Iaith anwyl y tadau, iaith diliau pob dawn, 
A mêr drychfeddyliau o'i geiriau a gawn ; 
Iaith ddillyn o nerth, dda sylfaen ddi-serth, 
Mwy ganwaith o raddau nâ'r gemau ei gwerth ; 
“Ei silloedd sy' glain, naturiol eu sain, 
Pob nod a llythyren sy'n ateb eu dyben, 
“Pob geiryn ac acen fel cadwen aur gain; 
Breninoedd o draw, i'w noddi a ddaw 
Trwy bob anhawsderau i lys Eisteddfodau, 
Gan ro'i eu trysorau, prif radau eu llaw. 





8 


4 Iaith uchel wybodau, a'i llyfrau yn llawn, 
Ar natur ddieisior pob gwyddor a dawn ; 
Iaith eglur, hedegog, ardderchog ei gwisg, 
Arfreiniol gelfyddau a gwreiddiau pob dysg; 
Iaith y BIBL hoff rad, annhraethol ystâd, 
Ac unig arddunol, Aur Reol ein gwlad ; 
A digon, heb frêg, i bob Cymro têg, 
Yw hyn o wir drysor, pe na byddai rhagor 
I'w rwymo drwy gynghor, fyth ddidor a chwêg, 
I noddi ei iaith, fel nodeb o ffaith, 
Gan lwyr benderfynu, tra einioes ei pharchu, 
Nes elo i lechu i'r gwely oer llaith, 


Iaith breintiau crefyddol, iaith fanol bb sill, 
Iaith gynhes, effeithiol, trydanol ei dull; 
Iaith dreiddia drwy eigion y galon heb gêl, 
Iaith ddisgyn ar glustiau'n gafodau o fêl. 

Os parchwn ein côn hoff genedl.ein hun, 
Rhaid coledd o galon ein Hiaith hylon lun ; 
Jaith:gadarn ddiail, ni siglir ei sail 

Ur gwaethaf ystormydd, a brad Dic Sion Dafydd, | 
Ei choffawd ni dderfydd tra coedydd a.dail: 
Iaith myfyr yr oes, ddylanwad ddi-loes, 
laith benafyr YSGOL saif bylh yn Sabbothol, 
Athrofa rad, lesol, ddymunol ei moes. 


Iaith addas Areithwyr, Iaith bybyr y Bardd, 

Iaith syml ac anisel, goruchel ei thardd ; 

Iaith hy heb gywilydd, ysblenydd ei chlod, 

Iaith gref heb erwinder, Iaith dyner ei nod ; 
Pêr-seiniawl yw hon, fal telyn i'm bron, 

Fal mêl mae yn estyn ei llinyn yn llon; 

Bryd arall, ei llef fal taran yn gref 

Felltena mewn trawiad, gan rym ei dylanwad, 

Nes dychryn pob teimlad gan ruad ei bref: 

Iaith gywrain ddilen yw'r hen Gymraeg wen, ! 
A phen pob Estron-aeg yw'r ddethawl Gymroaeg —| 
Pa Iaith fel y bur-aeg— Omeraeg? , Amen! î 


JoHN GARNON, (I. Ferddig. || 





Rees Lewis, Argraffydd, Heol-Fawr, Merthyr. 





